CAN NEWYDD, 


GARWRIAETH 
SHINI BEN CHWIW 
A MINAU. 





Ar y dôn, “Robin yn Swil.” 


YR 


—^RoEDp Jenny fy ngharïad yn llawer o ferch, 
Ac arni o fwriad y rhoddais fy serch, 
'Wrth weled mor ddengar oedd llygad y fun, 
Deallais fod Jenny yn daer am gael dyn : 
' Roedd Jenny mor ffri, 
A mynud mor ffri, 
Gwnaeth ofid i'm calen ei chanfod mor ffe. 


(A $O 











“e 


Mi es gyda Jenny, dwy'n dwedyd dim ble, 

Er mwyn bod yn ddifyr, dair milldir o dre”, 

O'i gweled mor laned a lloned ei llun, 

Deallais fod Jenny yn daer am gael dyn: 
Roedd Jenny, &c, 


Canfyddais ryw lencyn'n ei dilyn hi'n dŷn, 

Gan dretio lliw'r ewyn â nogyn o gin, 

A?i thynu i gornelach, lle hawddach ei thrin, — 

Trueni ei gweled mor daered am ddyn: 
'Roedd Jenny, &c. 


Pan fyddwyf fel yma'n ymboeni'n y gwŷdd 
Mae Sian ar fy meddwl yn gwbl bob dydd, 
A hithau'n ymwibio, dan gilio o'm gŵydd, 
Deallwn i'r lodes a'i neges yn rhwydd: 
"Roedd Jenny, &c. 

i FFO) Eu 
“Ei gwenau hawddgaraf a ddenodd fy mryd, 
_ Athybiwn hi'r blaenaf o ferched y byd; 

Fi llygad oedd siriol a/boddol i mi, 
A mawr fy nifyrwch os coeliwch chwi fi: 
Roedd Jenny, &e. | 





5» 
2 


Pan awn gyda Jenny i farchnad neu ffair, 

Cusanai hi'r bechgyn cyn siarad un gair; 

A minau yn gwelwi o gariad Gwen fad, 

A hithau'n cusanu holl fechgyn y wlad ; 
Mae Jenny mor ffri, &c. 


Yn ffair Coedycymer hi wnaeth â mi dro, 

Nas gallaf yn fuan ei ollwng o'm co', 

'Nol prynu chwech teisen i roi iddi hi, 

Rhoes hanner y rheiny ìi Mocyu Cwmdu: 
Mae Jenny mor ffri, &c. 


Er hyny rhaid glynu am ronyn wrth Sian, 
Yn unlle ni welais un lodes mor lân, 
Fe ddichon y gedy arferion mor ffol, 
Ac yna caiff Jenny dderbyniad ì DN 
Y seren fwyn ffri, 
Sy'n ymffrost pob llu, 
Mae gobaith daw Jenny yn briod i mi, 


Pan ddelo dydd Calan mi dreia'n lled dŷn 
Ei chael yn galenig, mor werthfawr fydd 
hyn; 








a 


Y FWY briodas a rof am ei bys, 

Mi'i cym'ra hi'n foddlon pe bai heb un Y 8: 
Ac yna'n lled ffri, 
Bydd Jenny a mi, 

Heb ddau mor gariadus i'w gweled â ni. 


Mi caraf hi wedi'n tra byddo'n y byd, 
Fy nhrysor anwylaf fydd Jenny o hyd ; 
'Fydd neb yn yr ardal mor ddedwydd â ni, | 
Brenines fydd Jenny, a phrince fyddaffi «7... 
| Cawn fyw. yn gytun. 
O foreu dydd Llun, 
A threulio pob diwrnod o'n bywyd yn un. 








